












f 

Islendingatal 

Húsráðenda 

/ 

1 

Wynyard-bæ 

Veturinn 1932—33. 

Ríma S af 

T. T. KALMAN. 



Margt er sér til gamans gert 
geði þungu að kasta. 

Það er ekki einskisvert 
að eyða tíð án lasta. 

S. Breiðfjörð. 


WINNIPEG 

Prentsmiðja Ó. S. Thorgeirssonar 

1933 



UPPTALNING. 

« 8 ? 

6. JAKOB NORMANN, mjólkursali. 
Jakob Normann finn eg fyrát, 
fremát og syðát á bakka, 
unnað hefir ljóði og liát 

langa æfi og skakka. 

7. ÓLAFUR HALL, bóndi. 

Ólafur Hall bar annar býr 
yát við landamæri, 
maðurinn er mikið skýr 
meát á raddarfæri. 

8. STEINÞÓR GUNNLAUGSSON, 

málari. 

Staldra við hjá Steinþór má, 
átór er ýmsa vega. 

Málið blandar maður sá 
mikið og ákaflega 

9. HALLDÓR HALLDÓRSSON, 

faáteigna- og tryggingasali. 
Þá er Halldór Halldórsson, 
hýr og viðmóts þýciur, 
honum hefur viðhalds von 
verið allur lýður. 

10. STEFÁN TÓMASSON, bóndi. 
Stefán býr á bakka hér 

bæjar innan línu, 

hýr og dagfars hægur er, 

heldur vel að sínu. 




11. MAGNÚS INGIMARSSON, 

verkamaður. 

Magnús nefndur maður er 
mætur fræðaþulur, 
rökin skýr og rétt fram ber, 
raunar nokkuð dulur. 

12. INGIBJORG, LÍNDAL, ráðskona. 
Upp skal talin Ingibjörg 

allra bezta kona, 
ensku börnin elur mörg 
upp til glæsi vona. 

13. VALDI SCRHAM, verkamaður. 
Valdi Schram sitt leggur lið 
lítið á bó beri, 

sérátaklega sagar við. 
sem að væri úr sméri. 

14. OTTÓ BJARNASON, vélamaður. 
Þyl eg Ottó bakkargjörð 
bungar ræður gátur, 
skriðdreka um skelfda jörð 
skeiðar, mikillátur. 

15. EGILL HÖRDAL, jámsmiður. 
Aldrei verður Agli svalt 

eða nær að kikna, 
hamrar járnið heitt og kalt 
hann svo Gallar vikna. 

16. TÓMAS HÖRDAL, öldungur. 
Tómas Hördal efri ár 

á er mikið hniginn, 
lengi bótti karlinn knár, 
kænn og orðadrýginn, 

5 



I 7. SIGRÍÐUR BJÖRNSSON, 

lausakona. 

Bæinn hirðir Sigga sinn 
sæl í karlmannsleysi, 
hata segiát hjúskapinn 
hvað sem móti geysi. 

18. ÓLI ANDERSON, verkamaður. 
Finnur Óli Andersen 

ekki fjárhags breátinn, 
þó.að eigi ekkert lén 
utan sóg og heátinn. 

19. SIGURÐUR ÁRNASON, 

gæslumaður skólans. 
Sigurð gjarnan greina vil, 
gætir skólaljósa. 

Þaðan leggur æsku-yl 
ungra blómarósa. 

2 0. JÓHANNES JOHANNESSON, 

verkamaður. 

Halti Jói hraðar sér 
hvert sem vikin bera, 
sí-átarfandi alt af er 
oft má smátt vel gera. 

21. KRISTJÁN BERGSVEINSSON, 

slátrari. 

Um eg knáann Kriátján get, 
kunna fáir betur, 
sagar hann og selur két 
sumar bæði og vetur. 

22. MARGRÉTog KRISTÍN KRIST- 

JÁNSSON. 

Margrét og Kriátín mæðgur tvær 
mætar saman búa, 
góðhjartaðar geyma þær 
góða sál og trúa, 

6 



23. FRIÐRIK DAVIÐSSON, 

verkamaður. 

Friðrik ekki fram hjá geng, 
fæát hann meát við heáta, 
mun þar líkaát mætan dreng 
meirihlutinn feáta. 

24. FRÍÐA HÖRDAL, Húsfreyja 
Fríðu Hördal finna má 
farirðu gætilega, 

hús og bú hið beáta á 
beiskan laus við trega. 

25. HILDA HANSSON, Ekkja. 

Hilda prýði beátu ber 
búin koáta hótum, 
ágætlega sómir sér 
sú á geátamótum. 

26. KRISTJÁN BERGÞÓRSON, 

Verkamaður. 

Kriátján hefur beáta bú 
bæði skýr og hnellinn, 
hirðir sá með trygð og trú 
tæru skautasvellin. 

27. ÁRNI og JÓRUN SVARFDAL, 

Systkyni. 

Svarfdæla ef sækið fund 
sóma krýnda hlaði, 
beirri varið verður átund 
vel í alla átaði. 

28. ÁRNI EYJÓLFSSON, Lyfsali. 

Árni býr á Ásgeirsátað, 

altaf hýr og glaður, 
hann á dýraát heilsubað, 
hann er skýrleiksmaður. 


7 



29. JÓHANNA JOHNSTON, ekkja. 
Jóhönnu í brjóáti býr 

blossi af eldi finum, 
hjartagæðin gefur dýr, 
gömlum föður sínum. 

30. JÚLIUS JOHNSSON, bóndi. 

Júliusi mæta mátt, 
maðurinn orðaglaður. 
lyftir þér í lífsins átt 
laus við bæjarslaður. 

31. GUÐMUNDUR GOODMAN, 

verkamaður. 
Guðmundur er gáfna ör 
geymir þjóðar siðinn, 
karlmannlega kémpan snör 
klífur og sagar viðinn. 

32. STEFÁN MAGNUSSON, smiður. 
Stefáni við átönsum hjá, 
átundin hljóðs þig biður, 

dætur margar ungar á, 
allra beáti smiður. 

33. MAGNUS BJARNASON, 

vélamaður. 

Magnús sæmdum sínum trúr 
sýnir fremd í tali, 
ljósaátraumum les hann úr 
lausa cent og dali. 

34. SIGURÐUR JOHNSON, 

kornkaupsmaður. 
Sigurð alskyns rop og raup 
rænir hjartagriðum, 
g'erir hann á korni kaup, 
kær af báðum hliðum. 


8 



35. MUNDI SIGURBJÖRNSON, bóndi. 
Ef að mætir Mundi þér, 

mun hann hvergi hopa, 
búhöldur hinn beáti er, 

—bragÖar aldrei dropa. 

36. DÓRA YOUNG, ekkja. 

Dóra hefur erfitt átt 

oft um langa daga, 
ber þó jafnan höfuð hátt, 
heyriát aldrei klaga. 

37. JÓNA AXDAL, ekkja. 

Börnin Jóna veSrum ver 
vinniát tíminn hraÖur, 
hennar átóra hjarta er 
hópsins griðaátaður. 

38. GUNNLAUGUR GÍSLASON, 

smiður. 

Gunnlaugur á haga hönd, 
hefur margt í smíðum, 
sín af kergi sagar bönd 
sem við eftir bíðum. 

39. DAGMAR THORLÁKSSON, 

vatnsmaður. 

Dagmar vor er b ar f a b' n g> 
þó að verjiát föilum 
vatnið ber hann bæinn kring 
blómarósum öllum. 

40. SIGRUN THORSTEINSSON.ekkja. 

Sigrún kona Sveins er þ ar 
sóma kvendið mæta, 
sáran djúpu sorgirnar 
sinni hennar græta. 


9 



41. HANNES BENEDIKTSSON, 

verkamaður 

Fram hjá Hannes fer eg ei 
fótspor eitt að ganga, 
hann er sóma og gæða grey 
góður að afla fanga. 

42. SÓLRÚN JOHNSON, lausakona. 
Heim eg sækja Sólu kann, 

sú er fljót að gegna, 
aldrei hefur eignaát mann, 
einhverra hluta vegna. 

43. PÉTUR SIGURJONSSON, bóndi, 

Pétri fróðum finn eg hjá 
fræði þjóÖar minnar, 
á hann glóðir innan frá 
ættarmóður sínnar. 

44. FRÍÐA LAXDAL, ekkja. 

Fríða Laxdal lífsins tap 
lætur sig aldrei buga, 

ber hinn forna skörungs skap 
skráðan í gjörð og huga. 

ÞuríÖur með b re k og ró 
þessum býr í ranni, 
aldur hnigin er hún þó 
ógift nokkrum manni. 

43. GUÐMUNDUR ÞÓRARINSSON, 

smiður. 

Guðmund smið eg greina kann 
gætnari fáa drengi, 
pípu sína passa vann 
prýÖisvel og lengi. 

10 



46. TRYGGVI FRIÐRIKSSON, bóndi. 

Ekki blandar Tryggvi trú 
til er aðrir heyra. 

Hefur talsvert bænsnabú 
hann, og eitthvað meira. 

47. SKÚLI GOODMAN, verkamaður. 
Skúli ber sitt höfuð hátt 

hörð bó reyniát glíma, 
konu hefir enga átt 
æðilangan tíma. 


48. Auáturbæinn allan hér 
upp eg hefi talið, 

eins og maður sérhver sér 
sæmilegt er valið. 

49. Veáturbærinn verður síát 
verri að höfðatali 

allur saman út hann brýát 
undan mannavali. 

50. ÓLI JÓHANNESSON, aflátöðvarátj. 

Óla fyrátan finnið b'S 
fari Ijós að dvína, 
aflátöðina vinnur við 
verndar eins og sína. 

51. TED EYJÓLFSSON, lyfsali. 

Röskur byhir Theódór, 
bað mun nærri sanni, 
lvfjafróðpr, lyndisstór, 
líkur herramanni. 

52. ÁRNI EGGERTSSON, lögmaður. 

Arna lögmann findu fljótt 
flókið mál að vega, 
lagaflækjur skýrir skjótt 
skratti spámannlega. 

I I 



53. GRÍMUR LAXDAL. 

uppgjafa-bóndi. 
Grímur Laxdal gleSi ham 
gefur öllum raunum, 
land hér áður nýtur nam, 
nú á eftirlaunum. 

54. KRISTJÁN AUSTMANN, læknir. 
Kristján flesta mæðu manns 
minkar inn við beiriin, 

læknar hann með lyfja fans 
lífs og sálar meinin. 

55. GÍSLI BENEDIKTSSON, 

kornkaupmaður. 
Geta má um Gísla vorn 
giöggann með söngvið eyra, 
dundar við að kaupa korn 
kolasölu og fleira. 

56. ÁGÚST SIGURÐSSON, prentari. 
Gústa vöskum velli á 

vill nú förlast glíma. 
prentsvertunnar kémpa kná 
kvartar um harða tíma. 

57. INGI GUÐJÓNSSON, járnbrautarm. 
Ekki hefur Ingólf b ar 

upp að neinu dagað, 
sá hefur lengi Sípíar 
suðukatla lagað. 

58. RAGNHEIÐUR KRISTJÁNSSON, 

ekkja. 

Ragnheiður frá Reykjavík, 
reynist ýmsum meiri, 
sér er að eins sjálfri lík 
—- svo eru margir fleiri. 

12 



59. HARALDUR HELGASON, 

Haraldur sem hérna býr, 
hann er skemtilegur 
atvinnan þó oft sé rír, 
alt af rís hans vegur. 

60. LEÓ THORGEIRSSON, 

gullsmiður. 

Leó vildi eg mæta meir, 
maður skýr í svörum 
silfurhringi og sitthvað fleir 
selur ungum pörum. 

61. HALLGRÍMUR AXDAL, 

Telefónsmaður. 
Allir heimta Halla ró. 
hann við fóninn situr, 
eftir vexti er hann þó 
undarlega vitur. 

62. UNA GUNNLAUGSON, ekkja. 
Ekki beigir Unu hót 

árás vetrar fanna, 

er að fáát við alskyns dót 

ýmsra Brautarmanna. 

63. PÁLL BJARNASON, 

fyrverandi fasteigna og bílasali. 

Pál með vitið voðalegt 
veit eg líkann Snorra, 
stritast við að spilla spekt 
spesíu-konga vorra. 

64. DAN OLIVER. tinsmiður- 
Oliver á manna mest 

með hvern leka að sanna, 
gerir hann við götin flest 
góðra bæjarmanna. 


13 



65. FRIÐRIK THORFINNSSON, 

kaupmaður. 

Fínnaát skulum Frigga hjá 
fáir veita betur, 
harðvöruna selur sá 
sem að enginn jetur. 

66. ALDÍ5 EYJÓLFSSON, ekkja. 
Stendur Aldís Eyjólfsson 

enn í fullum blóma, 
hennar æfi-yndi og von 
allan átunda sóma. 

67. GUNNLAUGUR EYRÍKSSON, 

músík-kennari. 
Gunnlaugi er glettnin hjá 
góð á öllum fótum, 
músík kennir maður sá 
meát þó eftir nótum. 

68. JÓN REYKDAL, verslumarmaður. 
Reykdal hlýðir ríkri lund 
rausnar prýði meður, 

geymir blíða gleðiátund 
gegnum hríðarveður. 

69. SIGURJÓN og GUÐRÚN AXDAL, 

Axdals-hjónin æfi-mædd 
enn er gott að finna, 
þaðan átreymir glóðin glædd 
gamal- merkra kynna. 

70. SIGURÐUR BJARNASON, 

raffræðingur. 

Sigurður Friðrikssonur kann 
sigri hrósa dýrum, 
rafurmagni rennir hann 
réttum eftir vírum. 


14 



71. JÓN ANDERSON, vélamaSur. 
Glímir Jón við gátur þrátt 
gamall vélahestur, 

honum treysta hiklaust mátt 
hann er manna beztur. 

72. VIGFÚS BALDVINSSON, bakari. 
Ef aS þú til Fúsa ferS 

faerSu gott í maga, 
baukar hann viS brauSagerS 
bara alla daga. 

73. GEIRI HALLGRÍMSSON, 

úlfararstjóri. 

Valgeir hefur vit og spekt 
vinnu stundar sína, 
sér hann um aS sæmilegt 
sé meS útför þína. 

74. MRS. JÓSEPHSON, ekkja. 

Jósephssonar fagra frú 
finnur heillaríka, 
bindur sig viS bókstafstrú, 
biblíuna líka, 

75. BJARNl og GUÐRÚN STUR- 
LAÚGSSON. 

Bjarni og GuSrún búa þar 
bæSi í sama húsi, 
virktum kvaddur víSast hvar 
vina skarinn fúsi. 

76. JÓNÍNA EYJÓLFSSON, ekkja. 

Jónina um efri ár 
er í lund aS kætaát, 
sínar eigin sumar þrár 
sér hjá börnum rætaát. 

15 



77. SIGURLAUG FINNSSON, ekkja. 
Sómakonan Sigurlaug, 

sinnar æfigjafar 

forn íslenzka fremdar laug 

fram til leiðir grafar. 

78. ÞÓRUNN FINNSSON, ekkja. 

Þórunn með sér þokkann ber 
þrek og hjartaglóðir, 
fáa jafna sína sér, 
svona er að vera móðir. 

79. MUNDI GOODMANN, (Argyle) 

verkamaður. 

Mörg er sagan Munda kær 
manns er gaman drýgi, 
sumar þó að séu þær 
sagðar haugalýgi. 

80. ÞÓRÐUR JÓSEPHSSON, 

verkamaður. 

Þórður ennþá þraukar hér 
þó séu kaldar nætur, 
hálfnað er verk þá hafið er, 

—hann sér nægja bætur. 

81. VILLI EINARSON, malari. 

Einarson eg sómamann 
sí-átarfandi orða, 
mjölinu smærra malar hann 
meátann bænda forða. 

82. STEINI BERGMANN, kaupmaður. 
Ekki gleymiát Aðaláteinn 

á þó sumum græði, 
ljúfur maður lyndishreinn 
lífs er átundar gæði. 

16 



83. EMMA EYJÓLFSSON, ekkja. 
Emma heitir Eyjólfsson 
ekkja blóma vafin, 

börnum sínum vaxtar- von 
veitir önnum kafin. 

84. SIGURBJÖRG og SIGURVEIG 

AXDAL. 

Boggu og Veigu beát eg veit 
binda hjörtu saman, 
hvorug sæl til sólar leit 
sæi á hinni aman. 

85. HJÖRLEIFUR HJÖRLEIFSSON, 

kornkaupsmaður. 
Hjörleifs er ei lipur lund, 
lítið hægt að sveigja, 
á hann treyátu alla átund, 
aSrir hvaS sem segja. 

86. SIGGI BLÖNDAL, verkamaSur. 
Siggi Blöndal býr hér næát 
beáta dreng er fundum, 

vinnu ýmsa viS hann fæát, 
vinnulaus á átundum. 

87. SIGURJÓN SVEINSSON, öldungur. 
Sigurjóni Sveinsson hjá 

sagaii margrar hríSar, 
manndóms-raunir rekur frá 
risnu landnámátiSar, 

88. BÆRINGUR HALLGRÍMSSON, 

verkamaSur. 
Bæring góSan bónda tel, 
búin dygSum vera, 
hefur indælt hugarbel. 
hafi ’ann nóg aS gera. 

17 



89. JÓHANN og FRIÐRIKA 
DAVIÐSSON. 

Jói og Rikka, maður má 
muna ykkur lengi, 
enga þykkju þar að sjá 
þó acS skrikkjótt gengi. 

90. BJÖRN BJÖRNSON, smiður. 
Mikil-virkur má hann Björn 
minna en litið sofa, 

börnin ung og óframgjörn, 
öllu góðu lofa. 

91. KARL JOHNSON, vélamaður. 
Ekki fer hann Karl með kukl 
kraft er bílum gefur, 

verður samt að byt>t> og þukl 
þráfaldlega tefur. 

92. EINAR BJARNASON, verkamaður. 
Einar minn við heilla hag 

hefur nóg að saga, 
svalt er undir sólarlag 
suma vetrardaga. 

93. BJÖRN ÓLAFSSON, 

kornkaupmaður. 
Björn Olafsson, mætan mann 
margir hlutir sæma, 
bænda kornið kaupir hann 
kann það beát að dæma. 

94. TOBÍAS TOBÍASSON, múrari. 

Ekki hefur lífið léð 

lánið Tobíasi 

spilar bridge og múrar með, 
meáti púðurvasi. 

18 



ENDIR. 


95. Nú er lokið nafnaskrá, 
njóti þeir sem lesa, 
svo að muniát öldum á 
öll í þessum pésa. 

96. Lofátýr vorn um lönd og sjó 
látum víða fljúga, 

þeirra manna rugliát ró 
sem reyna um hann að ljúga. 

97. Vindum segl við hæáta hún, 
hverjir sem að vona, 
minka ekki má um dún 
maður eða kona. 

98. Enginn vandi er að ná 
einhverri fjandans lýsu. 

Kveð svo, landar, ykkur á 
eiginhandar vísu. 


19 




EFTIRMÆLI. 


SIGURJÓNS EYRÍKSSON 
og 

ÁSGEIRS BLÖNDAHL. 

Hérna vantar eitthvað á, 
ekki fyltur bragur, 
þig er ekki sjón að sjá 
sólarlitli dagur. 

Tómlegt er um átað og átund, 
átopult viS aS hjara, 
þegar myrkrin þjaka lund, 
þá er hvergi aS fara. 

HéSan eru horfnir tveir 
höfSingsmenn úr bænum, 
altaf kelur meir og meir 
mann í vetrarblænum. 

Mínir vinir voru beir 
virtir öSrum betur, 
begar b ennan lága leir 
lömdu fönn og vetur. 

Marga glaSa morgunátund 
man eg Sigurjóni, 
meSan aS hans létta lund 
lét sér fátt aS tjóni. 

Þrátt og jag um bað og hitt 
bróttinn frekar treindi, 
bó aS oftar mætti mitt 
miSur á er reyndi. 

20 



Þar var bæði þrek og mál 
þó að ykiát slagur, 
öldungshærur, unglingssál, 
öðlings hjartaþragur. 

Og er varði vitið beát 
vænátu jarðarsali, 
skrautið varð að skreyta fleát 
Skagafjarðardali, 

Merkt var svarið mannsins liát, 
“Margt þó fenni í sporin, 
eg var Skagafirði fyrát 
fæddur, alinn, borinn.” 

Þá var bjart að horfa heim 
hlýtt um Fjörð og Stapa, 
vorkunn er þó vini þeim 
verði sárt að tapa. 


Þá er margt eitt kvöldið kært 
kuldan burt að flækja, 
og um skapið orðið vært 
Ásgeir heim að sækja. 

Húnvetningur hlár í lund 
hann var margar átundir, 
en hans snjalla prýðis-pund 
prýddi allar lundir, 

Þráfalt var við ýmsum ýtt 
andans holta þokum, 
okkur varð þá öllum hlýtt 
oft að málalokum. 


21 



Eins er flugum heim um haf 
holtum að og drögum, 
þar var djúpur ómur af 
eigin hjartaslögum. 

Efldra fossa orku slög 
eða brim við átrendur, 
þessi fögru, fornu lög 
féllu í vina hendur. 

Vinnipeg er þýtt hjá þér? 

—þó sé ljótur skolli 
einn að verða að una sér, 
oft með kulda hrolli. 

Verður skár ef veit eg þeim 
vært um kaldar nætur, 
þá við ljósið góða geym 
geisla er hlýja lætur. 

Vetrar kylja vertu nú 
viljug hratt að keyra, 
morgunbænir mínar bú, 
mátt þeim hvísla í eyra. 

Þær skulu varpa von og ró 
vökuátundir yfir, 
verma meát í myrkri þ<5 
meðan vetur lifir. 

* 

T. T. KALMAN. 


22 



BYGÐARBRAGUR. 


Búendatal 

íslendinga 

kringum 

Wynyard-bæ 

Veturinn 1932—33. 


Eftir fjórcSungaskiftum. 


Rímad af 

T. T. KALMAN. 



1 . 


Bændur hér og búar allir, 
biÖ eg ykkur hljóðs, 
yfir landsins hreysi og hallir, 
hefjaát skal til Ijóðs. 

2. Kný eg mina áterku átrengi, 
átig á bogan minn, 

svo að megi lifa lengi 
lofátýr minn og binn. 

3. Þetta bölvað bnubb og hnippir 
hnitaðs bræðralags, 

drepa skulu krafta kippir 
kvæða minna átrax. 

4. Hlustið b'S °g hljóðir átandið 
hvað sem fyrir ber, 

í b un gum sogum ef að andið 
eitthvað missið bér. 



24 




SUNNLENDINGA-SLAGUR. 


5. HÁLFDAN BARDAL, 

Byrja skulum Hálfdan hjá 
hann hefir lengi bariát, 
kvennfólkinn karlinn sá 
kænlega hefur variát, 

6. ÁSGEIR GUÐJÓNSSON. 

Heim á Asgeirs garS eg geng 
góðan höld skal sæma, 
bónda, eins og beáta dreng 
búar allir dæma. 

7. ALLI GUÐJÓNSSON. 

Alli fleáta íSju kann 
akur sinn að laga, 
oft bví glaður eiga vann 
uppátigningar daga. 

8. SIGURGEIR AXDAL, 

Geiri hefur búa beát, 
bóndinn, allur hvítur, 
yfir kerru, og ökuheát 
ansi drýginn lítur. 

9. JÓN ÁRNASON. 

Jón hér landi einu á 
áfram er sig að spjara, 
gætilega í sakir sá 
segiát muni fara. 

10. BEN JÓSEPHSSON. 

Bensi með sín börn og frú 
býr í góðu átandi, 
síðan að hann tröllatrú 
tók á bóndalandi. 


25 



11. HALLDÓR BARDAL. 

Sækja vil eg Halldór heim, 
höfðingslundin slinga, 
mætir þér hjá manni þeim, 
merkra ljósvetninga. 

12. ÓLl BARDAL. 

Þybbinn hefur Öli yfát 
yfir tímabilið, 
að hann hefur ekki gifát 
aldrei get eg skilið. 

13. ÞÓRHALLUR BARDAL. 

Þórhalls bálar bylgjan frí 
bóndann bjálar átóran, 
bænda málum öllum í 
er hann sálartóran. 

14. HANNES GUÐJÓNSSON. 

Gamla Hannes Guðjónsson 
gott er manni að hrósa, 
honum sanna veita von 
Veiga, Anna og Rósa. 

15. BOGl og FRIÐRIK PETERSSON. 
Bogi og Friðrik, bræður tveir, 

búa á næátu grösum, 
freiátíng enga b e kkja b e h 
bó við sumir hrösum. 

16. OLGEIR GUNNLAUGSSON. 

Ekki gleymaát Olgeir má 
úti í Gallabygðum, 
landi blómgu býr hann á 
búinn ótal dygðum. 

26 



17. MAGNUS GUÐMUNDSSON. 

Magnús þar í sömu sveit 
situr út á landi, 
æskuvonin há og heit 
honum er líf og andi. 

18. JÓN VESTDAL. 

Jóni Veátdal, viti metin, 
vex nú fleát í augum, 
mun Jjó hreátur eiga enn 
urg í beátu taugum. 

19. PÁLL VESTDAL. 

Páll sitt eigið passar bú 
prunkinn margt að laga, 
hefur sinni tapað trú 
töluvert Jjessa daga. 

20. BJÖRGVIN VESTDAL. 

Björgvin heitir bróðir hans, 
búinn mörgum koátum, 
oft við átrangar erjur manns 
úti í vetrarfroátum. 

21. SIGURÐUR SÖLVASON. 

Sigurður á sæmdar bú 
sinnar eigin jarðar, 
minniát glaður gullsins nú 
gamla Skagafjarðar. 

22. STEINGRÍMUR B. JOHNSON. 

Grímsi breiðar ekrur á 
ávöxt sem að bera, 
búfugl þykir þegninn sá 
þar er gott að vera. 

27 



23. K.RISTINN JOHNSON. 

Kriátinn átendur erjum í 
eins og vanalega, 
engin þó að efni ný 
yfir sé að vega. 

24. BRYNJÓLFUR JOHNSON. 

Lengi þótti Brynka bú 
bæta átrjála gleði, 
silfur hærur hylja nú 
höfuð bað sem réði. 

25. VALDI JOHNSON. 

Vinnusamur Valdi knár 
vöxt ei flíkar átórum, 
á bó margur maður hár 
minna í sínum fórum. 

26. NIKULÁS GUÐMUNDSSON. 
Landið nam hér Nikulás 
nýtur bóndinn trúi, 

hefur bæði hurð og lás 
hann á sínu búi. 

27. LÚLLI MAGNUSSON. 

Lúlli undir hlynum hlé 
hefur fleáta vegu, 
bessar frönsku segir sé 
sínar elskanlegu. 

28. GUNNAR GUÐMUNDSSON. 

Gunnar sá hið hýra haf 
himinn bláan spanna, 
blóðið áa brjóáti gaf, 
bónda b f áan sanna. 

28 



29. MUNDI GOODMAN. 

Ekki segir Mundi margt 
mikið fátalaður, 
en mörgum verður hinna hart 
hreinni aÖ reynaát maður. 

30. KARL GRÍMSSON. 

Kalla er margt til koáta sagt 
kann hann landbúnaðinn. 
undir sig hefur landið lagt, 
lifa fær í átaðinn. 

31. ELlN SCHRUP. 

Elín góðu búi býr 
börnum sínum meður, 
aldrei hún af hólmi flýr 
hörð bó reyniát veður. 

32. HALLDÓRA SIGURJÓNSSON. 

Dóra á þingum þroskafríð, 
þykir sling, úr hreysi, 
lslendingur alla tíð, 
eldar kring þótt geysi. 

33. GUNNAR JÓHANNSSON. 

Heim til Gunnars halda skal 
heiðursmaður gætinn, 
þjóðmálin og þesskyns hjal 
þar eiga fremátu sætin. 

34. ÓLI BJÖRNSSON. 

Mörg sat Óli þarfa þing, 
þrifa vorra að gæta, 
þroskagjörnum þingeying 
þar var æ að mæta. 

29 



35. BALDVIN SIGURÐSSON. 

FjöriÖ ólmt í Balda brann 
breisklynt átöku sinni, 
afar mikið iðjar hann 
ekki þó hann vinni. 

36. Sunnlendinga svona kveð, 
sólin roðar veginn, 
indælt sé þeim lánið léð 
loksins, hinumegin. 


AUSTMANNA - ÓÐUR. 

37. ÁRNI SIGURÐSON. 

Arna fyrátan eyátra tel, 
á hann margt í vonum, 
liátasnjallur leikur vel, 
létt er yfir honum. 

38. FRIÐRIK KRISTJÁNSSON. 

Lengi hefur Friðrik fær 
frækilega dugað, 
jafnvel Elli aldrei fær 
ungling slíkan bugað. 

39. ÓLI og MUNDI KRISTJÁNSSON. 

Óli og Mundi dáð og dug 
drengilega sýna, 
átyrkja þeir með hönd og hug 
hana móðir sína. 

40. GUNNLAUGUR GÍSLASON. 

Gunnlaugur hærur bjartar ber 
beint og kvikt er skrefið, 
og sólskinsdropi sannur er 
að sjá hann gefa í nefið. 

30 



41. ÁSTVALDUR HALL. 

Valdi er altaf áfram jafnt 
upp á við að lyftaát, 
en ótrúlega er hann samt 
eitthvað lengi að giftaát. 

42. KARL MAGNÚSSON. 

Koma við hjá Kalla má 
kátir saman spaugum, 
landbúnaðinn lítur á 
lofsamlegum augum. 

43. HÖLMGEIR GUÐNASON. 

Hömmi býr, og hann á gott. 
hann b ar f ekki að faáta, 
bóndasælu sinní brott 
segiát aldrei kaáta. 

44. BISMARK BJARNASON. 

Inn um Bismarks höldum hlið 
heima er að vanda, 

baukar mikið vélar við, 
veitir b e i m líf og anda. 

45. LÉO HALLDÓRSSON. 

Leó vaskann víking b ar 
veit eg, rétt við brúna, 
fjögramaki frekur var, 
farinn að bilast núna. 

46. ALBERT ÍSFELD, 

Albert hefur unga sál, 
ekki er b v í a ð neyta, 
bað er komið meira en mál 
menn hefðu’ bað til sveita. 

31 



47. TRYGGVI HALLDÓRSSON. 

Tryggva aldrei um var spáð 
annar eins snilli kraftur, 
sá hefur mönnum sumum náð 
svo að þeir ganga aftur. 

48. ÓLI HALLDÓRSSON. 

Óli hefur ítak sýnt, 
ötull sína varið, 
og svo fyrir bændum brýnt 
bölvað átjórnarfarið. 

49. ÞORLÁKUR JÓNASSON. 

Láki elskar ljóðið b æ gt 
líka vísur kærar, 
bó hefur aldrei bóndans bægt 
búhag, átundir værar. 

50. ÁGÚST ÍSFELD. 

Gúáti marga góða fórn 
gaf, og átundum fleira, 
situr hann í sveitarátjórn 
svo hann geti meira. 

51. ÓSKAR ÍSFELD. 

Búmann Óskar beáta veit, 
bætir fleátan haginn, 
vifi aldrei við hann leit 
vetrarlangann daginn. 

52. KRISTMUNDUR GOODMAN. 

Mundi er bóndi fyrát og fremát, 
finát bað sumum skrítið, 
hvert til tignar hærri kemát 
held eg geri lítið. 

32 



53. BJARNI F. BJARNASON. 

Búi sínu Bjarni ann 
bæjar hatar skvaldur, 
en giktin er að gera hann 
gamlan fyrir aldur. 

54. BJÖRN GOODMAN. 

Bjössi hefur þybbinn þótt, 
það á marga vegi, 
búskapinn með sóma sótt 
sama á nótt og degi. 

55. BJÖRN JÓSEPHSSON. 

Björn er sæll, og burða knár 
bóndaefna meátur, 
sjálfsagt vegnar seinna skár, 
sannur vinnu heátur, 

56. BJÖRGVIN EINARSSON. 

Mörgum til sín Beggi bauð, 
bóndi mæta góður, 
safnað hefur sínum auð 
sögulega fróður. 

57. JÓN BERGSVEINSSON. 

Gæfulega gat hann Jón 
gamlar þrautir bugað, 
jarðarinnar þarfa þjón 
þar hefur lengi dugað. 

58. HANNES ANDERSON, 

Hannesi eg hrósa skal 
hvað sem búskap líður, 
djarfmannlegra dætra val 
drengja fárra biður. 

33 



59. SIGTRYGGUR GOODMAN. 

Tryggva getur gæfan átutt 
gerðuát þau til vina, 
yngdur hefur aftur flutt 
út á landsbygðina. 

60. ÞORBERGUR HALLDÓRSSON. 

Eigi skil eg eftir Berg, 
ekkert bú þó hafi, 
átendur á trúum trygðamerg 
tjónsins lausnargjafi. 

61. JÓN P. JOHNSON. 

Jón að átilla átrengi kann 
átormar sig þó reisi, 
sagt er að lengi sofi hann 
samt við kvenmannsleysi. 


62. Ykkur kveð svo austanmenn, 
óska góðra daga, 
það má sjálfsagt eitthvað enn 
ykkar töluvert laga. 


NORÐLINGA - LÖG. 

63. EDDI SIGFUSSON. 

Edda Norðling fyrstan finn 
fyrir handan bæinn, 
bóndi sá við búskapinn 
baukar allan daginn. 

64. VALDIMAR GÍSLASON. 
Vitja skal um Valdimar 
virtur hirðumaður, 
hyggið á hann hugarfar 
hægur og viðmóts glaður. 

34 


I 


65. MAGNÚS O. MAGNÚSSON. 

Manga, beáta.merkisvörS, 
má eg geátur vera, 
á hann meáta óðalsjörð, 

—og svo fleát að gera. 

66. GUNNLAUGUR MAGNÚSSON. 

Laugi heimi haslar völl, 
hann er viss með sigur, 
hár se’m ýtið Islands tröll 
að því skapi digur. 

67. ÓLI O. MAGNÚSSON. 

Óla er jafnan handtak heilt, 
hans er prýðis átaður, 
um það verður ekki deilt 
að sé heilli maSur. 

68. SIGURÐUR JOHNSON. 

Siggi snar við átjórnar étaf 
átýrir hjá mörgum skélli, 
vetrargleði vænni af 
veit á hálasvelli. 

69. SVEINN JÓHANNSON. 

Sveinn er hér á sínum átað 
sóma fornan eykur, 
honum sækir elli að 
er þó hvergi smeikur. 

70. KRISTJÁN ÁRNASON. 

Aldrei Kriátján undan snýr 
ef til átendur bóta, 

góðar hefur karlinn kýr, 
kom frá Minnesóta. 


35 



71. ÞÓRIR BJARNASON. 

Víða fór hinn þrekni Þór 
þyrmdi ei neinum bygðum, 
en svo fór að einum sór 
okkur hreinum trygðum. 

72. FRITS FINNSSON. 

Frits hefur ekki æfin spilt 
eða dætur margar, 
en þegar þær allar eigna'át pilt 
er’onum fátt til bjargar. 

73. JÓHANNES PÉTURSSON. 

Jafnan hefur Jóhannes 
jarðargróðri unnað, 
og er átrangur átormur blés 
átýristökin kunnað. 

74. HÓSÍAS PÉTURSSON, ( innskot) 
Tökin á hann Tobías 

tvítugri mær að hlúa, 
en helvíti er hann Hósías 
heppinn við að búa. 

75. JÓHANNES STEFÁNSSON. 

Jói lék á landi og sjó 
lausabönd af vetri, 
margri “sökkur” sæng upp bjó 
sem varð aldrei betri. 

76. BERGÞÓR KRISTJÁNSSON. 

Beggi engan blundar við 
brúður hýran vanga, 
sjálfsagt skiljið þetta þið 
þær er ei gott að fanga. 

36 



77. MANNI DALMANN. 

Manni dugnaðs drengur frí 
dregur að búi vöndu, 
fer hann oft á fiskerí, 
fær þá átundum bröndu. 

78. KRISTJÁN JÓNASSON. 
Staðið hefur Stjáni sér 
átórudómum ofar, 
ennþá gleði eignaát hér 
ef að giktin lofar. 

79. ÓSKAR HALLGRlMSSON. 

Óskar heima hitta vil, 
honum gleymi valla, 
sætan dreymir svanna yl, 
sumir feiminn kalla. 

80. JÓN EYRÍKSSON, 

Jóns og Kriss er kem að gátt 
kaáta skyssu og trega, 
þessi missir maður þrátt, 
má það vissulega, 

81. GUÐNI GILLIS. 

Guðna um eg geta má 
gætinn er að verki, 
búi góðu bjargaát á, 
bóndans heiðuismerki. 

82. ODDUR BJARNASON. 

Odds mig heim að búi bar 
bjó við vatnanöldur, 
fallega spegla flötinn þar 
fagurbláar öldur. 

37 



83. BJARNI JÓHANNESSON. 

Heim til Bjarna halda vil, 
hann er jafnan glaður, 
verka sinna vandar til, 
valinn eljumaður. 

84. FRED JÓHANNSON. 

Fred er nú á Fritsa átað 
farniát honum betur, 
mikið gerir æska að 
undir harðan vetur. 

85. MÆK GILLIS. 

Magnús er sagður mannaval 
meáti iðjudrengur, 
þar um ekkert þrátta skal, 
-^-þetta svona gengur. 

86. GlSLI GILLIS. 

Oft er Gísli skýrt með skraf 
skemtilega fróður, 
sagður lika sumum af 
sveitamaður góður. 

87. JÓI GILLIS. 

Jói þrekinn \rel sig ver 
við þó sumir kvörtum, 
meátur hagleiksmaður er 
mæta skýr, — á pörtum. 

88. NIELS VÍUM. 

Niels þess nú nýtur skár 
nægju sína að friða, 
öll hans beátu blóma-ár 
bár’ann ofurliða. 


38 



89. TÓTI JÓHANNESSON. 
Nuddar Tóti nótt og dag 
nýtur sín þó valla, 
sumra verður sældarhag 
svipuslög að kalla. 

90. VALDI GÍSLASON- 

Gíslason er snældu snar 
snúningum að gegna, 
en um hug og hjartafar, 
hefi ei náS aS fregna. 

91. FÚSI SIGFÚSSON. 

Sigfús heim þá sækja skal, 
sá er bóndi valinn. 
yrkir laglegt akra val, 
ýmsum fremri talinn. 

92. KRISTJAN GÍSLASON. 

Kriátján eflir akur sinn 
eins og bónda sæmir, 
bregSi’ann sér í bæinu inn 
bróSur engan dæmir. 

93. MAGNÚS JÓNASSON. 

Sækinn Magnús ýtir á 
ekki hart þó fari, 
ljómi bjartur leitar frá 
litlu kertisskari. 

94. FÚSI ÍSFELD. 

ísfeld gamli ekki neitt 
. undan slaga lætur, 
þreki fornu þó sé breytt, 
þá eru seigar rætur. 

39 



95. JÓN KRISTJÁNSSON. 

Jóni hefi eg jafnan hjá 
játað blóðið rauða, 
blessiát frjálsi bóndinn sá 
bæði í lífi og dauða. 

96. ÁRNI JOHNSON. 

Oldungurinn Árni kann 
árin sín að bera, 
þrifnaðsbóndi þykir hann, 
þjóðarsómi vera. 

97. MUNDI JOHNSON 

Mundi röskur rennir skeið, 
ríkt og djarft er pundið, 
að hann komiát langa leið 
litlum vafa bundið. 

98. BEN JOHNSON. 

Bensi hefur hlotnaát frið 
hjónabands í sælu, 
langa daga lifi við, 
lífsins sunnankælu. 

99. PÉTUR THORLACÍUS. 

Pétur myndar búi býr, 
bóndi heiðursverður, 
hefur bæði heáta og kýr, 

—hann er svona gerður. 

100. FÚSI THORLACÍUS. 

Fúsi sýnir fremdar lundl 
fæát við jarðabætur, 
einn í bóli alla átund 
er þó kalt um nætur. 

40 


101. GILBERT SVEINBJÖRNSSON. 

Gilbert áterkur átormum mót 
átefnir lífs í gaman, 
aldrei drengur æðraát bót 
alt þó frjósi saman. 

102. BERGUR JOHNSON. 

Fram sér ryÖur Bergur braut 
beitir gáfna jóri, 
bókvísinnar blessun hlaut, 
beáti skólaátjóri. 

103. BRANDUR SVEINBJÖRNSON. 

Bjart er yfir Brandi énn, 
bóndi í skárra lagi, 
svo eiga líka sumir menn 
sitt af beáta tagi. 

104. VALDI HALL. 

Valdi kátur leikur lög 
land sitt vel þó hirÖi, 
söngvaelskur er hann mjög, 

—en er það nokkurs virði. 

105. BJÖRN LAXDAL. 

Æskan þjarta Bjössa kring 
ber á vængjum funa, 
ekki þó við einteyming 
eftir giftinguna. 

106. SIGGI SIGFÚSSON. 

Lands í fylking leitar Sam 
lengra en nær að gruna, 
sækir í þungum sinnis ham 
sigur í náttúruna. 

41 



107. STEINI GAUTI. 

Lengi geymiát Gauta vörn, 
gætinn, fátalaður, 
hann á konu, hann á börn, 
hann er aSalstnaður. 

t 

108. JÓN JÓNSSON frá Mýri. 
Jóni slyngur IjóSa ljár 

lífiS yngir dofiS, 
þingeyinga hróSur hár 
honum syngur lofiS. 

109. STEINN SIGFÚSSON. 
MóSur sína átySur Steinn 
átór og verka hraSur, 

um bó skygniát ekki neinn 
eSiis hreinni maSur. 

1 10. GUNNAR SIGFÚSSON. 

Gunnar næátur bænum býr, 
blasir líf viS honum, 
engum vanda undan snýr, 
ungum átuddur vonum. 

111. Þá er lokiS bessum hátt 
bar má finna losa, 
kanske eg sé aS glettaát grátt, 
en gaman er aS brosa. 


VESTANVÉRA - VÍSUR. 
1 12. JÓN JÓHANNSSON. 

Jóni fyrátum veátan vér 
vil eg skýrum mæta, 
mannfélagsins málin b v er 
mikiS fús aS bæta. 


42 



I i 3. ÓLI STEFÁNSSON. 

Oft er gamnið Óla hjá 
óskaátund sem lengir, 
góðir hálsar segir sá 
séu hérna engir. 

114. MUNDI S. GOODMAN. 

Er hann Mundi aflakló 
oft við til þess fundum, 
svona í hljóði sagt er þó 
sjáiát hýr á átundum. 

115. JÓN JOHNSON PÓST. 

Sóma Jóni silfurhár, 

sá hefur brugðið vigri 
mörg og breytin bónda ár, 
búinu átýrir Sigri. 

116. HALLDÓR GUÐJÓNSSON. 
Góðu Dóri búi býr, 

breytin lundin ríka, 
getur verið skolli skýr, 
skemtilegur líka. 

II 7. JÓNAS JOHNSON. 

Jónasar heim í hlað eg treð 
hann er æfimóður, 
aftur svo með sæmdum kveð, 
sælir bóndi góður, 

118. NÝMUNDUR JÓSEPHSSON. 

Nýmundar ei notið fæ, 
nautnir burtu sviftar, 
drungi yfir drengsins bæ, 
dæturnar allar giftar. 

43 



1 19. HALLDÓR JOHNSON. 

Halldórs seát eg heim á bekk, 
hann hefur gott af slíku, 
höppin ýms hann hlotiö fekk 
hér í Ameríku. 

120. GUNNAR JOHNSON. 

Gunnar vel sinn átundar átaÖ 
átór og mikil-Iátur, 
bóndasælu býr hann að 
býsna hýr og kátur, 

121. BARNEY JOHNSON. 

Bjössi bykir bara skýr 
bóndaátandi að eira, 
hann er nú að kaupa kýr 
kindur, svín og fleira. 

122. PÉTUR THORSTEINSSON. 

Pétur Steingríms prýðis fleát, 
passa skólan fær'ann, 
bó er eins og b a ð sé beát 
begar skellihlær’ann. 

123. ELLI INGJALDSSON. 

Elli sáir akurlönd, 
öllum fús að bjóna, 
plöggin ýms með haga hönd 
hann er líka að prjóna. 

124. SIGURÐUR MAGNÚSSON. 

Sigga eg af alhug ann, 
ekki er slíku að neita, 
búa ekki betri fann 
bónda, út til sveita. 

44 



125. JÓHANN BJÖRNSSON. 

Hérna Jói Björnson býr, 
búinn mörgu að gleyma, 
viltur eins og veiÖidýr, 

—vær’ann bara heima. 

126. EGGERT BJÖRNSSON. 

Heim til Eggerts fús eg fer 
finn þann hlýja blæinn, 
ekkert fyrir bóndann ber, 

—braut bó rif um daginn, 

127. STEINGRÍMUR JOHNSON. 

Steina hjá er átundin fleát, 
átiltur sunnanandi, 
hefur allra búa beát 
bænda, út á landi. 

128. KONRÁÐ KRISTJÁNSSON. 

Konna líður lifið hjá 
létt með sældar högum, 
handa kulda hefur sá, 
heldát á köldum dögum. 

129. HANS BJÖRNSON. 

Hansi að vísu ungur er 
undir kreppu vetur, ' 

gaddinum sig bó glaður ver, 

—geri beir eldri betur. 

130. KRISTJÁN KRISTJÁNSSON. 
Við hjá Stjána átaldra skal 
átúrinn mun hann ekki, 

bað er eins og kuldans kal 
. karlinn aldrei bekki. 

45 



131. JÚLÍUS BJARNASON. 

Júlli heima eflauát er 
um sitt bú að huga, 
hugsar minna að hraða sér 
heldur en vel að duga. 

132. BERGUR DAVIÐSSON. 

Bergur eiginn siglir sjó 
sem við illa lyndum, 
bóndinn meáta bjargarkló, 
búinn við öllum vindum. 

133. JÓN BÚASON 
Bætiát gömlum Búason 
býsna erfið glíma, 
börnin eru beáta von 
bóndans alla tíma. 

134. ÓLI JOHNSON PÓST. 
Gangið um hjá Óla Póát, 
ungu heimasætur. 
konulaus í kuldagjóát 
kaldrar bíður nætur. 

135. LEÓ MELSTED. 

Vinnuýtinn Leó langt 
leitar fram á veginn, 
sveitamálin sækir átrangt, 
söfnuninnar megin. 


136. Hér við Veátanvérana, 
vildi eg mega skilja, 
sæki beir í söngvana, 
svo sem hvað þeir vilja. 

46 



1 37. Nú eru mínir ljóða leikir 
loksins þrotum á, 
gufa, eins og gamlir reykir 
gnúnum átrengjum frá. 

1 38. Eigið þiÖ sem hluátað hafiS 
heiðursró og frið, 
ekki verður úr því skafið 
eitthvað pínduát þið. 

1 39. Ætlunin var, alla að telja 
upp á þetta blað, 
en sá fjöldi úr að velja, 
ekkert víát með það. 

140. Bóndi, eigðu á búi þínu 
bragagjöldin mín, 

eg gerði þau að gamni mínu 
græskulauát til þín. 

141. Rótt er átundum manni að mega 
muna lítinn söng, 

meöan vonsku - veÖrin eiga 
vetrarkvöldin löng. 

T. T. KALMAN. 




47 




ÞRESTIR. 

BRÉFKAFLI. 


SjáSu til. eg sestur er í sætið glaða, 
þó sé ekki létt til ljóða, 
lífgar andann átakan góða. 

Þó er ekki því að fagna það sé gróði, 
eða nokkur andans gleði 
yfir þessu sem eg kveði. 

Hitt er satt, það hugans mýkir harða 

meðan nokkrir vilja vaka, klaka, 
verður Ijúf hin gamla átaka. 


Rökkrið, það er þungt og dapurt þegar 

náttar, 

ljósin reynaát minni máttar, 
manninum sem nakinn háttar. 


Skeflir yfir skjólin fleát sem skýldu 

honum, 

fjarska segir fátt af einum, 
felaát víða spor í leynum. 


Gömul sár og grafnar þrár þig græta’ 

og erta, 

þess ei vert að vera að kvarta, 
vetri í þínu eigin hjarta. 

48 



Sárt er þó að sitja í gjögrum svarta 

klungra, 

þeim sem ákaft langar lengra, 
líta kreppa að sér þrengra. 


Vænát er þá á væng að leita vorsins 

átrauma, 

þar svo undur þægt aS dreyma, 
þar er sínu hægt aS gleyma. 


Lyfta sér í ljóman af þeim ljóssins 

öndum, 

vera um átund á vina fundum, 
vorsins út í grænu lundum. 


Loftsins synir syngja á greinum, sólu 

næátir, 

söngva snjallir þorsins þreátir, 
þeir eru mínir næturgeátir, 

Kemur ljúfur Þorsteinn þar meS þýSa 

þlæinn, 

Stefán yrkir allan daginn 
undramátt í hjartaslaginn. 

Jónas syngur silfurhreinu sólarljóSin, 
Matthíasar guSaglóSin, 
gefur þreyttum sigurmóSinn. 

Einar hendir hljómagnægS svo hrekkur 

óttinn, 

Hannesar viS hreysti þróttinn 
huglaus geigar vetrarnóttin. 

49 



Páll með hýrum hendingum nær 

hjartans æðum, 

strengirnir í Steingríms kvæðum, 
stilla þegar drjúgast blæðum. 

Guðmundarnir gýgjur slá í geisla flæði, 
löngum hafa Kristjáns kvæði, 
kastað brjóstsins þyngstu mæði. 

Arnfleygt Grímur grípur streng svo 

gljúfrin ljóma, 
Sigurðar við ástar-óma, 
alla vægir stórudóma. 

Davið eins og stormar styrmi stillir 

gandinn, 

risavaxni ofurandinn 
öllu myrkri lævi blandinn. 

Sveitagoðinn Sigurður er söngvalaginn 
orðið hef þeim ómum feginn, 
er eg blakti skugga megin. 

Sælt er þá að sofna frá þeim 

silfurtónum, 

skýla þeir með skáldmóð sínum 
skarinu á kertum þínum. 

Alt er rótt og söngvasælt um svalan 

frera. 

það er eins og sumra svara 
séu mættir, guðleg vara. 

T. T. KALMAN. 


50 








